WikipediA 

Kvenska 


Kvenska ('kvaani eða kvaanin kieli; kainu eða kainun 
kieli) er finnsk mállýska töluð af Kvenum. Af sögulegum 
og pólitískum ástæðum var kvenska viðurkennd sem 
minnihlutamál árið 2005 undir Evrópusáttmálanum um 
svæðisbundin tungumál og tungumál minnihlutahópa. Frá 

málfræðilegum sjónarhorni er hún þó talin gagnkvæ mt 
skiljanleg mállýska af finnsku og er svipuð öðrum 
mállýskum töluðum í Meánmaa-dal í Svíþjóð. 

Á kvensku eru mörg tökuorð úr norsku, svo sem 
tyskalainen „þýskur“ (saksalainen á öðrum mállýskum). 
Mikið er um gömul finnsk orð sem eru ekki lengur notuð 
á öðrum mállýskum. 

Móðurmálshafar kvensku eru milli 1.500 og 10.000 
manns en flestir þeirra eru yfir 60 ára aldri. Þessi hópur 
notar kvensku sem aðalsamskiptamál og talar ekkert 
annað tungumál. Talendur á miðaldri hafa oft slakari tök á 
málinu en yngsta kynslóðin hefur litla sem enga færni á 
kvensku. í einum skóla í Borselv er börnum boðið 
tækifæri til að læra kvensku. 



Kvenska 
kvááni, kainu 

Málsvæði 

Noregur 

Fjöldi málhafa 1.500-10.000 


(2005) 

Ætt 

Úralskt 


Finnsk-úgrískt 


Fennískt 


Finnskt 


Kvenska 

Viðurkennt 

Noregur 

minnihlutamál 


Tungumálakóðar 

ISO 639-2 

fiu 

ISO 639-3 

fkv 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 



> y, Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Kvenska&veaction=edit). 


Sótt frá „https://is.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kvenska&oldid=1605446“ 


Þessari síðu var síðast breytt 26. ágúst 2018, klukkan 16:34. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 
































